વિશેષાંક : ૦૨ ઓગષ્ટ ૨૦૨૪ 


દશનામ 


સરક્યુલર 


“સમાજશ્રેષ્ઠી વિશેષાંક'' 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી 
સમાજશ્રેષ્કીઓનો 
જીવન પરિચય... 


દશનાના 


સરક્યુલર 
મીડ તંત્રીલેખ... 
૦ નમો નારાયણ, 
નો દશનામ પરિવારજનો તેમજ વાચક મિત્ર, 
કપા આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે 
ક દશનામ ગોસ્વામી સમજના પ્રસિદ્ધ ઈ-મેગેઝિન 
તભ “દશનામ સરક્યુલર'' દ્વારા દશનાભ ગોસ્વામી 
તલિતપુર રભયુરી ગોસ્વામી સમાજનું નામ રોશન કરતા વિવિધ ક્ષેત્રના 
મો 88885 50433. મહાનુભાવો તેમજ નિસ્તાર્થ ભાલે સમજ સેવા 
ન કરતા ગુજરાતભરના મહાનુભાવોનો જીવન પરિચચ 
ગહતશી આપતો વિશેષાંક “સમાજકોષ્ઠી વિશેષાંક-૨'' 
સમેશપુરી ઉમેદપુરી ગોસ્વામી 'સરથિ' આપ સમક્ષ પ્રસ્‍તુત કરી રહ્યા છીએ. આ અંક વિશે 


મો. 99878 22505 આપના અભિષ્રાય જરૂર મોકલશો, 
જ આપણાં ગોસ્વામી સમાજના સમાજ સેવકો, 


દય, 
ક૯૧૪0ળલ(૦.૪83૧૩૫ ૯% 


મંડળ, ખેલાડીઓ, સંતો 
1ધિઓ, ચૂરવૌરો, કલા 


પ્રકાશન અને સંકકન 


સિન્સ મહાનુભાવોના જીવન પરિચય સ્તકેતના વિવિધ 
* આપ કોઇપણ ક્ષેત્રમાં વૈવિક્ય સભર કાર્ય 
ઉઝઈન કરતા હોવ તો સંપર્ક કરવા વિનતી. 
જી.પબ્લીકેશન્સ ઉદ્દેશ્ય માત્ર એટલો જ કે નિઃસ્વાર્થ ભાવે 
ન સેવા બજાવતા કર્મઠ માનવોને સમાજ જાણે, પ્રેરણા 
ક મળે, સમાજમાં પોઝિટિવિટી આવે, એકતા વધે. 
ગામ, આપણા ભવ્ય ઇતિહાસને તાજો કરવાનો 
ર પ ગુપ કામ્‌ અમારો આ નઝ્ઠ પ્રયાસ આપ સૌને ગમશે એવી 
ડ કક 5 આશા સાથે. 
( % ટસગ્રમરનલ :98.). ક નમો નારાયણ. 
ગુગલ ડ્રાઇવ 01104.) પાછા 
દક રક ઝે લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી 
( [554:2 વપ) સકતંત્રીશ્રી 


રમેશપુરી ઉમેદપુરી ગોસ્વામી “સારથિ” 
ળટ 


02.... 
05... 


1 


14... 


18... 


િ. 


25... 


30... 


31... 


દશનાન 


સરક્યુલર 


.-- અનુકમણિકા ... 
તંત્રીલેખ, 

શ્રી ગુજરાત રાજય મ્પાંખ સાધુ સમાજ સંગઠનના 
પ્રમુખશ્રી વૈકુંઠગીરી લાલગીરી ગોસ્વામી 


રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડથી સન્માનિત શિક્ષણ જગતની જ્યોત 
જગાવનારા શ્રી બળદેવપુરી ઝવેરપુરી ગોસ્વામી 


દશનામ ગોસ્વભી સમાજના કથાકાર દીકરી, 
ગોસ્વામી માધુરીબેન ભરતગીરી 


શ્રી અખિલ કચ્છ દશનામ ગોસ્વામી સમાજના 
મહિલા મંડળના પ્રમુખ ગોસ્વામી દક્ષાબેન હિંતેશપુરી 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી સમાજનો કળાયેલ 'મોરલો' 
શ્રી શૈલેષપુરી હરદેવપુરી ગોસ્વામી 


શ્રી અંજાર દશનામ ગોસ્વામી સમાજના 
પ્રમુખશ્રી કંબકપુરી અમરપુરી ગોસ્વભી 


ગુજરાતી ભજન જગતનું ઘરો 
પરસોત્તમ્પુરી મોહનપુરી ગોસ્વામી 


“દશનામ સરક્યુલર” માસિક ગુજરાતી ઈ-મેગેઝિન 
દર મહિને અંક પ્રાપ્ત કરવા માટે લિંક, 


મોરલો ગ્રુપ પાટણ દ્વારા સમસ્ત દશનામ ગોસ્વામી 
સમાજને હાર્દિક શુભકામનાઓ, 


છઠ 
દશનામ 


સરક્યુલર 


સમાજશ્રેષ્ઠી વિશેષાંક' 


૩8 નમો નારાયણ, 
દશનામ પરિવારજનો તેમજ વાચક મિત્રો, 

આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે દશનામ ગોસ્વામી સમાજના 
પ્રસિદ્ધ ઈ-મેગેઝિન “દશનામ સરક્યુલર'' દ્વારા દશનામ ગોસ્વામી સમાજ 
નામ રોશન કરત વિધિ કષેન! મહાટૂભાતો વભજ નિસ્વાર્થ ભાહે સમજ સેતા 
કરતા ગુજરાતભરના મહાનુભાવોનો જીવન પરિચય આપતો વિશેષાંક 
““સમાજશ્રેષઠી વિશેષાંક-૨'' પ્રકાશિત થઇ ચૂકયો છે. જેને આપ સૌના તરફથી 
ખૂબજ આવકાર મળ્યો તે બદલ આપ સૌ વાયક મિત્રો તેમજ જ્ઞાતિજનોનો ખૂબ 
ખૂબ ધન્યવાદ. આ અંક વિશે આપના અભિપ્રાય જરૂર મોકલશો. 

આપણાં ગોસવાભી સમાજના સમાજ સેવકો, કથાકાર, ડૉકટર, શિક્ષક, 
ભજનિક, મહિલા મંડળ, ખેલાડીઓ, સંતો-મહંતો, ચેતન સમાધિઓ; 
શૂરવીરો, કલાકારો, વગેરે મહાનુભાવોના જીવન પરિચય સહિતના વિવિધ 
સહિત્યિક વિશેષાંકો બનાવવમાં આવી રહયા છે, આપ કોઈપણ ક્ષેત્રમાં વૈવિધ્ય 
સભર કાર્ય કરતા હોવ તો સંપર્ક કરવા વિનંતી, 

“દશનામ સરક્યુલર'' ઈ-મેગેઝિનનું કોઈ લવાજમ કે ફી લેવામાં 
આવતી નથી, તદન નિઃશૂલ્ક ઓનલાઈન પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. 
અપને નિયમિત અંક મળતો રહે તે માટે આ મેગેઝિનમાં આપેલ લિંક દ્વરા આપ 
ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઘન્યવાદ. 

ટૂંક સમયમાં “સમાજકોષ્ઠી વિશેષાંક-૩*' પ્રકાશિત થશે. 

આપણા ભવ્ય ઈતિહાસને તાજો કરવાનો અમારો આ નશ પ્રયાસ આપ 
સૌને ગમશે એવી આશા સાથે. 

ડક નમો નારાયણ. 
તતરીશ્રી સહતત્રીશ્રી 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી રમેશપુરી ઉમેદપુરી ગોસ્વામી “સરથિ” 


ર: 98985 50833), _01- 9978 27505) 


૬-0 : લંકક00800તં(તપાં૩ઊ90ામાં.૦૦0 


શ્રી ગુજરાત રાજ્ય ત્રિપાંખ સાધુ સમાજ સંગઠનના પ્રમુખ 


(મોટી વડાળ, ભાવનગર) 


સમગ્ર સાયુ સમાજનાં પૂજારીઓને ખેડૂત હક્ક મળે એ માટે આપણાં 
એક વડીલ છેલ્લા પચીસ વર્ષથી ઝઝૂમી રહ્યા છે. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી 
શંકરસિંહ વાઘેલા, નરેનદ્ર મોદી, વિજય રૂપાણી અને હાલનાં ભૂપેનદર પટેલ, કે 
ગૃહમંત્રી હર્ષ સંધવી, કે પરસોતમ રૂપાલા.. ગુજરાતનાં શીર્ષ નેતૃત્વને મળીને 
માંગણી કરતા રહ્યા છે અને જીવનનાં અંતિમ સ્વાસ સૂધી લડતા રહેશે. 

આવો, મળીએ આપણાં આ આદરણીય વડીલશ્રીને 


આત્મન સરકર" ઉશષાં - 120૯૫ 


ભાવનગર જિલ્લાનાં મહુવા તાલુકાના મોટી એ પણ મોટી સિદ્ધિ છે. મંડળમાં છેલ્લા ચૌદ, 
વડાળ ગામમાં લાલગિરિ મનરૂપગિરિ વર્ષથી બિન રીફ પ્રમુખ પદે છે, પણ જયારે 
ગોસ્વામી વાલબાઇમાં નો થર્મ પ્રેમી માંગણી પુરી થશે ત્યારે પ્રમુખપદેથી સર્પ 
પરિવાર. ત્રણ પુત્ર, બે પુત્રીઓ. . ટુકડો ત્યાં રાજીનાધું આપી દેશે. પદનો મોહ નથી. કામ 
હરિ હુંકડોનાં સૂત્ર સાથે જીવન જીવતાં અ થવું જોઈએ એવું માને છે. ગત વર્ષે 
પતિનાં આંગણે ૧૩-૧૦-૧૯૫૫નાં રોજ પુત્ર ગાંધીનગર ખાતે ૧૪૪ની કલમ લાગેલી હોવા 
રનનોજ્મથયોનામરબાયુંકેકંક, છં કાર્યકમ કર્યા અને ઉપવાસ આંદોલન 

ગામમાં જ સાત ધોરણનો અલ્યાસ કેવ તંત દ્વાર આશ્ષાસન અપાયું કે 
કર્યા યુવાન થતાં ગીતાબેન સાથે વગ માંગણી પુરી કરવામાં આવશે, પણ હજી 
લેવાયાં. આજે એમને ચાર દીકરા, ત્રણ સેંવી નિવૈડો ન આવતાં બાધુ ઘડ્ત ચાકુ 
દીકરીઓ છે અને બયા વેક્સેટ્ય છે ચશે. બે વખત તાડુકા પંચાયતની ચૂંટણી, 
પસ શિક્ષક તી એેક દીકરો વિદેશમાં ૧ફયા, ગામમાં સેવા સહકારી મંડળી લાવ્યા 
હીરા કંપની વતી ગયેલ છે. આર્થિક ઉપાર્જન અને પચીસ વર્ષથી નિર્વિવાદ પ્રમુખપદે છે. 
માટેજ જીવન વેડડી નાખવા કરતાં સમાજ ગજરાતભરનાં મહાનુભાવો સાથે ધરોબો છે. 
માટે કંઈક નક્કર કામગીરી કરવી.. આવું, મોરારીબાપુ કોય કે રાજકિય આગેવાન, 
નાનપણથી જ નિર્ધારિત કર્યુ હતું આથી1૦- “થરા કલાકારો હોય કે સાઘુ સંતો, ધરેક 
સ્લ૯૭નાં રોજ સમસ્ત સાઘુ સમાજ વતી ધે નજીકનો સંબંધ છે. ગુજરાતનાં 
લડત આધી. માંગણી હતી પૂજારીઓને 
ખેડૂત હક્ક મળવો જોઈએ. ગામડે ગામડે ત્રી 
પાંખ સાધુ સમાજ પુજા કરે છે, પણ 
જમીનનો માલિકી હક્ક નથી આ એકજ 
મુદ્દા પર રીતસરની ચળવળ ચલાવતા 
વૈકુઠગિરિ બાપુ અત્યાર સુષીમાં હજારો 
બેઠકો, મિટીંગો, ખાંદોલનો કરી યૂક્યા છે. 
શસ્માં માંગણી માત્ર દશનામ ગોસ્વામી 
સમાજ માટે હતી, જેને વિસ્તાર આપીને 
અન્ય પૂજારી સમાજો નાથજી પરિવાર, 
ચમાનંદી સમાજ અને વૈષ્ણવ સમાજને પણ 
જોડથારામાનંદી સમાજ, વૈષ્રવ સમાજ. 
નાથજી પરિવાર બથાનો ખાસ આગ્રહ રહ્યો 
છે કે ત્રીપાંખ સાધુ સમાજ મંડળનાં 
આજીવન પ્રમુખ શ્રી વૈકુંઠગિરિ બાપુ જ રહે. 
સાત ધોરણ પાસ માણસ લાખો વોકોને દોરે 


ખ્યાતનામ સંત શ્રી બુદ્ગિરિબાપુ એમનાં એવા ઉમદા ભાવ સાથે નીકળી પડેલા 
સગા કાકાનાં દીકરા ભાઇ થાય, વૈકુંકગિરિબાપુ ગુજરાતનાં દરેક પૂજારી 
મોરાસૈબાપુ, માયાભાઈ આઠિર એન્ડ પરિવારની યિતા વ્યક્ત કરે છે 
મંડળી સાથે ખાફિડા કથામાં જઈ આવ્યા પોતાનો નીજી સ્વાર્થ ત્યાગીને પણ 
છે કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા કરી લીધી છે. દ[યકાઓથી ઝસ્મી રહેવા આ મહામાનવને 
રજક્ષિ કે સામાજિક કાર્યકમ, ગોસ્વામી સમાજનાં વોકોએ વષાવવા 
યૈકુંડગિરિબાપુ અયૂક જોવા મળે પણ વક્ય જોઈએ એક સમયે વેકુઠગિરિજીનો 
એકજ પૂજારીખોને ખેડૂત હક્ક મળે. તાલુકાનાં રાજકારણમાં ડંકો વાગતો હતો, 
રેલીફોનિક મુલાકાતમાં બાપુએ થોડો અલબત્ત આજે પણ સક્યિ છે. પણ સમાજ 
ખેદ વ્યક્ત કહેતાં જણાવયું હતું કે "બાજે માટે પોતાની રાજકિય કારકિર્દીનો ત્યાગ 
ગોસ્વામી સમાજ દરેક રીતે અગ્રસર છે, જો કરી દીયો. રાજકારશમાં આગળ વ્યા હોત 
ખેક્તા હોય તો સતાને ઝૂકવું પડે પણ તો આજે કોઈ મોટા પદ પર હોત. પણ 
કક્ણાઇ એ વાતની છે કે આંદોલનમાં મોટી પોતાની વ્યક્તિગત સિદ્રિખો કરતાં સમાજ 
સંખ્યામાં વોકો જોડાતા નથી. પાંચ પચીસ માટે કંઈક નક્કર કામગીરી કરવી છે.. આવી 
કોકોને તંત્ર ધ્યાન ન આપે. પણ જો સાચુ વઈને જીવનભર દોડતા રધ્યા છે 
હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે અને ખને ઇેલ્વા શ્વાસ સુથી લડત યાલુ રાખશે 
મુખ્યમંત્રી પાસે રજૂઆત કરવામાં આવે તો એવો હુંકાર કર્યો હતો. 
જરૂરથી યોગ્ય પરિણામ મળે. દશનામ ગોસ્વામી સમાજની આવી 
સમગ્ર સયુ સમાજને પોતાનો પરિવાર વિભૂતિઓનો સમાજે આભાર માનવો 
માનતા બાપુ એકતાની હાકલ કરે છે. પર્મ જોઈએ. 
આથ્થાભમ વિશે જાગરૂકતા આવે એ કા 
સમયની માંગ છે. ખેડૂત હક્ક મળે તો શગ વારિ 
પૂજારીઓનો આજીવન રોટલો થઈ જાય. 


સત્ય કડવું નથી હોતું, 
પણ આપણા સ્વાદ અનુસાર ન મળે એટલે 
અપણને ગળે ઉતરતું નથી. 


શિક્ષણ જગત 


ભારતનાં યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદી પણ જેમનાં કાર્યની નોંય 
૪ને હ્રિટ કરતા હોય, ગૂગવ જેવી વૈશ્વિક કંપની પણ જેમને મળવા 
આવતી હોય, એવા દશનામ સમાજનાં જ નહીં, ગજરાત અને સમગ્ર 
ભારતનાં ગૌરવ એવા બળદેવપુરી ગોસ્વામીને આવો મળીએ. 


_%.9કાંતક૪1.૦૦૦ 
9682025720 


ક્ાઠ્યાવાડની ગાંડી ગીરનાં તાલાળા 
તાઘુકાનું ગાભા ગામ. ઝવેરપુરી બાપુ 
મહેનત મજુરી કરીને પેટિયું રળે. સાથે 
એમનાં ધર્મપત્ની જયાબેન પણ મધ્દ કરે. 
ત્રણ સંતાન. મોટા દીકરા બળદેવનો જન્મ, 
15-6-71નાં. વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ 
ઝગૂમતા રહ્યા. નાનપણથી જ ભણવાની ધૂન 
લાગી, ગામમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું જે 
છેક એમએસસી, બીએડ ણિતશારઇ, 
એમ.એ. ઇન એજ્યુકેશન સૂધી વિસ્તર્યું. 

અથાગ પરિક્રમ કરીને લાંબી શૈક્ષણિક 
કારકિર્દી બનાવી અને આજે સમગ્ર 
ગુજરાતમાં ખ્યાતનામ છે. 

પર્મની સાથે શિક્ષણનો સુમેળ યોજાય 
તો શ્રેષ પરિણામ મળે એવું માનતા પુરીબાપુ 


1શકણના પ્રેરણા પષ્પો 


જૂના ગોર, 
8 ર, 


ઈલ 


જબ્બર સહળતા મેળવ્યા બાદ પણ જમીન, 
સાથે જોડાયેલા માણસ છે. સમાજ, મર્મ 
આઘ્યાત્ય વિશે પ્રયારકનું કાર્ય કરતા રહે છે 

આ ભગીરથ કાર્યમાં એમનાં ધર્મપત્ની 
શ્રીમતિ ભાવનાબેન પણ જોડાયેલાં છે ખામ 
તોશ્રી ગોસ્વામી સાહેબની વિરાટ કામગીરી, 
છે, પણ આવો થોડાં કાર્યો પર નજટ કરીએ. 

ગૂઝવ દ્વારા ડૂડલ પર 24 કવાક સ્ટોરી 
મૂકી. ભારતમાંથી પાંત્રીસ વોકો અને 
ગુજરાતમાંથી એક માત્ર બળદેવપુરીની 
પસંદગી કરવામાં આવી, રમાં વેબસાઈટ 
(#%પમાતલ૪૩ા.૮૦૪૪ બનાવી. જેમાં 
વિધાર્થીઓ અને શિક્ષકોને ઉપયોગી થાય 
તેવી માહિતી પોસ્ટ કરતા રહે છે વેબસાઈટ 
જોનારાની સંખ્યા ત્રણ કરોડથી વયુ છે. 


'દશનજ સરક્યુલર" રશમ 1203૦૫ 


પોતાના જ ઘરે એણે સાત લાખનાં સ્વખર્ચે એવોર્ડ રામાનુજ મેથ્સ એપ્રિસિયેટ નેશનલ 
સ્ટુડિયો સ્થાપ્યો જેમાં શિક્ષક ઇગતન/૩૩તં એવોર્ડ નેશનલ રાષ્ટ્રપતિ બેસ્ટ ટીયર 
પોતાનો મુખ્ય વિષય ગણિતના લાઇવ ફ્રી એવોર્ડ ખાયાર મેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્રારા 
વર્ગો ચવાવે છે જે સીષા ૪૦1109 ના સન્માન, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા આઇસીટી બેસ્ટ 
માધ્યમથી વિધાર્થીઓ અને શિક્ષકો સુષી નેશનલ ટીચર એવોર્ડ, શ્રીમતી સુભદ્રાબેન 
પહોચાડે છે જે નીચેની ચેનલની લીંકથી જોઈ શ્રોફ એવોર્ડ શેઠ વ્લુભાઈ શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ 
શકો બાળકોને પણ ઉપયોગી થશે. સન્માન ભોરારી બાપુના હસ્તે) સહિત 
ઉ09/0/બ1106૦૪/ઊામાતટકત42 બસ્સોથી વયુ સંસ્થાઓ દ્રારા સન્માનિત 
7ઝાપાટનડાપ્સાસત) જેમાં પોરણ 1 થી 10 થવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપન કર્યુ છે. 

નું ગણિત ટયુશન ક્રૌમાં મેળવી શકો. ખા રરિક્ષણની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ હૌય. પુરી. 
ઉપરાંત 2014માં યુનિસેફ દ્રારા બ્લોગની ગહુબ અચૂક જોવા મળે. એનસીટીઇ દ્વારા 
વિશ્વ લેવલે પસંદની કરવામાં આવી કતી. મ્‌જામેલ દિલ્ડી સ્થિત ઇન્ટેઇનવ 
બદેવપરીને અત્યાર સુધીમાં 30 જેટલાં કોરન્સ હોય કે, રાષ્કક્ષનાં શિક્ષણની 
એવોર્ડ મળી ચૂકયાં છે, જેમાં મુખ્ય એવોર્ચ તાત કોચ, દરેક જગ્યાએ એમનું યોગદાન 
શભાઇ ખોઝા દ્વારા સાંદિપની એવોર્ડ ફોમ જ કમ ચોગી તાલીમ, ડિજિટવ શિક્ષક 
રાજ્ય પારિતોષિક શ્રેક શિક્ષકનો એવોર્ટ થક પાતરીસો થી વષુ શિક્ષકોને તાલિમ 
નેશનલ શ્રેષક શિક્ષકનો એવોર્ડ ગોસ્વામી ઝા]. વીસ જેટલા જિલ્વાઓમાં સેમિનાર 
જ્ઞાતિરત્ન એવોર્ડ ગ્રીન ગ્લોબલ બ્રિગેડ મોયા 

દ્વાર વૃક્ષ મિત્ર એવોર્ડ ખડ્યુકેરેટ એવોર્ડ 

ખોપન પેઇઝ, પીએનઆર સસ્થા દ્વારા  ગોસ્વામીઓને આમ પણ ગુરુ કહેવાય 
આઇસીટી એવોર્ડ, ગુજરાત શ્રેષ્ઠ વિજ્ઞાન છે, પણ આ ભાઈ ખરા અર્થમાં ગુરુ અને 
શિક્ષકનો એવોર્ડ, કેસ શિક્ષક છોડવડી ગેલ ગુરુ છે. કારણ કે લોકો ગૂગલ પાસેથી, 
સારસ્વત ગૌરવ પુરસ્કાર, શેષ શિક્ષક જવાબ મેળવે છે, જયારે ખુદ ગૂગવ 
નડિયાદ ગૌરવ રત્ન એવોર્ડ શિવધારા ટ્રસ્‍ટ બળઘેવપુરી સાહેબ પાસેથી જવાબ મેળવે 
દ્વારા વીણેલાં મોતી સનમાન એવોર્ડ સમગ્ર છે' 

ધ્શનામ ગોસ્વામી સમાજ, શ્રેષ્ઠ ગુરુ ગૌરવ - આશ ગોસ્વામી "સારથિ" 
સાંદ્પિની એવોર્ડ ગોસ્વામી શ્રેષ્ઠ શિક્ષક 


બોર્ડનું સ્થાન લેપટોપ લઈ શકે, 
ચોકનું સ્થાન ટેબલેટ લઈ શકે, શાળાનું સ્થાન ઘર લઈ શાકે, પરંતુ. 


શિક્ષકનું સ્થાન કયારેચ ટેકનોલોજી ન લઈ શકે.' 
એક ઉત્તમ શિક્ષક ટેકનોલોજીનું નિર્માણ કરી શકે, 
પરંતુ ટેકનોલોજી એક ઉત્તમ શિક્ષકનું નિમણ તો ન જ કરી શકે. 


'દશનજ સરવર" રશમ : 120૦3૯૫ 


અ હપુરાણૂ 
હ કે! 37. કથાકાર 


દશનામ ગોસ્વામી સમાજનાં 
કથાકાર દીકરી... 


ગોસ્વામી 
માધુરીબેન 
ભરતગીરી 


(પોરબંદર) 


મીરાબાઇને એમની માતાખે કૃષ્ણની 
મૂર્તિ આપતાં કહયું હતું “બાં જ તારો 
ભરથાર." અને નાનકડી મીરાને વગની 
લાગી ગઇ હતી. 
ખાવી જ ઘટના જેતપુરમાં ઘટી. 
નાનકડી છોકરી જીદ કરે છે અને માતા 
સરોજબેન પાર્થિવ લિંગ આપી દે છે, અને 
મીરા જેવી લગની લાગી ગઇ બાળાને. 
રણ) જમ 
એક મીરા, ખેક માધુરી. 
ધોનો ને હરિ શ્યામ કો યાહા. 
અંતર ક્યા દોનો કો ચાક મે બોલો, 
દ્ર ખેક દર્શ દિવાની એક પ્રેમ દિવાની...! 


દમન સરલડુલર" ઉમા ૨ 9૯ 


આજનાં મૌરા બાઈ ઉજળી કારકિર્દી ઉંમરે ધર્મની વાત કરતાં થઇ ગઇ હતી. ત્યાર 
યન, દોલત.. બયું જ ત્યાગીને સંસારમાં બાદ તો પિતાશ્રીએ અઢાર પુરાણ આપ્યાં 
રહીને પણ મોક્ષ માર્ગ પ્રયાણ કરી રહ્યાં છે જેનો ખેમણે ઊંડાણ પૂર્વક ખભ્યાસ કર્યો 
અને સાથે ધર્મની આહલૈખ જગાવી રહયાં એક નવી જ દ્રષ્ટિ મળી તિલકથી લઈને 
છે.! યાગા દૂય ચડાવવાથી લઈને સૂર્ય નમસ્કાર. 

એ નાનકડી બાળકી આજે કથાનાં બધું જ વૈજ્ઞાનિક ઢબ આયારિત છે એવું 
માધ્યમથી શિવત્વ, રામત્વ, કૃષ્ણત્વ અને કવિત થયું. નાનપણમાં સ્કૂવ, કોલેજમાં 
હિંદૃત્વનો ડંકો વગાડી રહી છે. સૌથઓપા. 

વાત થઈ રહી છે કથાકાર પૂજ્ય શ્રી ધોર્બંદરનાં સમાજ પ્રેમીની ઉજળી 
માધુરીબેનની. નામ પ્રમાશે જ માયુર્ય છાપ ધરાવતા તલાટી મંત્રીશ્રી વલ્લભગિરિ 
એમનાં વ્યક્તિગતમાં,વાણીમાં છલકે છે, બાપુનાં સુપુત્ર ભરતગિરિ સાથે ૫-૬- 

 રન૪નાં રોજ પરિણય સૂતમાં બંધાયાં 

કાવાવડ ગામનાં (હાવ જેતપુર) યર્મ 
પમી પરિવાર પ્કાશગિરિ બાપુ - ઉપ બાદ સાસરા પછે કેટલીક ઇટ 
સરોજબેનનાં ત્રણ સંતાનો. તારીખ ૩-૧૧. મળશે એવી અવઢવ કતી. પણ સરળ 
હના રોજ માધુરીબેનનો જન્મ. નાનપણથી સ્વભાવનાં સાસરિયાંમાંથી ખુલ્વી છૂટ મળી. 
જ શિક્ષણ સાથે ધર્મ આાષ્યાતમની જિજ્ઞાસા. ઉરતભાઇનો પણ સુંદર સહયોગ મળ્યો અને 
ભણી ગણીને ખેબ્રએ બીખેડ, થયાં એજ વર્ષે નવેમ્બરમાં કાલાવડ શિતલા 
ડીવાયએસઓ માં મોટા ઓફિસર તરીડે ગામમાં કથા કરીને શ્રીગણેશ કર્યા શ્રી 
જોબ પણ મળી ગઇ. જિંદગીની કસોટી ભરવભાઇ સિવિધ હોસ્પિટલમાં 
રકે માવી પીઆરઓની ફરજ બજાવે. શિક્ષણમાં 

એક તય આ ગીટી જોબ, ખરકતા એ ઉલ કોક ધધુરીબનને સહયોગ આપે 

સઝ સટ તો માં સમાન સાસુ જસુમાં - 

નાણાં પદ, પ્રતિષ્ઠા. બીજી તરફ હતો ધર્મ. જ્ણોદામાંની જેમ ઉદાર દિલનાં, પિતા તુલ્ય 

બીજી જ ક્ષણે ધર્મનો ભગવો ઉપાડી સસરા વલ્વભગિરિ બાપુએ પણ સમર્થન 
લૌષો. આજે કથાકાર તરીકે સપણ વક્તાની આપ્યું. 


છાપ ધરાવે છે, આજે તો આપણાં બેન શ્રી માધુરીબેન 

પિતાજીનો આગ્રહ હતો કે દીકરી પર્મ કડિવા કથાકાર તરીકે ખ્યાતનામ છે. 
તર# ખાગળ વધે. ખથી એમણે હાથેથી ભરતભાઇ નોકરીમાંથી છૂટી થઈને પણ, 
લખીને પુરાણ આપ્યું ઘરમાં રાત્રે જમીને સાથ - સકકાર આપે. મઝાની વાત એ છે કે 
શિવ પુરાણા વાંચવાની સુ-ટેવ. સ્વાધ્યાય બેન શ્રી એક પણ રૂપિયો યાર્જ નથી કરતાં. 
પરિવારનું ભક્તિ સભર ખાયોજન ઘરમાં યોગ્ય યજમાન હોય તો જ કથા સ્વીકારે. 


થતું એટવે નાની બાળકી પાંચેક વર્ષની યર્મનો પંધો ન કરવો.. આ એમનું સૂતર 


'હરનાભ સરક્યુલર" ઉમા - 1206 


ન માત્ર ક્થા થકી, અન્ય રીતે પણ બાળકને મર્મ આધ્યાત્મ શીખવાડી રહયાં 
માનવતાની ખુશ્બૂ મહેકાવી રહ્યાં છે. છે. કહે છે, કે મોરનાં ઇંડા ચીતરવાં ન પડે. 
ગજાનન યેરીટેબલ ટ્રસ્ટનાં માથ્યમથી ગભવિસ્થા દસમ્યાન જ ધર્મ ગર્ભ સંસ્કાર 
અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરો રહ્યાં છે. એમનાં કર્યા સાત મહિને બાળકનો જનમ થયો. 
અક્ષરમાં લાખો યાત્રીઓ વાભ લે છે. ગૌ 
શિવાંશ.! 

સેવા, ગરીબ માણસોને નાની મોટી મધ્દ, ર 
માછલીઓને જમણ રોજગાર માટે પૈસાનો જૈનો અર્થ થાય છે શિવનો અંશ. 
મદદ કીડીઓને કીડિયાઈ જેવી પચીસથી બંળક સૌથી પહેલો શબ્દ શું બોવે? જવાબ 
વુ પ્રવૃતિઓ તેઓ કરે છે એમની એક છે માં જ બોલે. પણ ત્રણ મહિનાનો શિવાંશ 
સંસ્થા શિવ સ્માઇવ બેંકનાં નેજા હેઠળ પથેલો અક્ષર ઝ બોલ્યો | ખાજે તો 
લિક નાનકડો બાળક શ્રોક મંત્ર બોલે છે. 

એમની કથામાં નાના બાળકો અને , , બેન શ્રી સમાજ પ્રત્યે ઊંડો આદર 
મુવાનો ખાસ આવે છે એમને એમની જ પચાવે છે. સાથે એકતાની ભાવના જાગૃત 
ભાષામાં જ્ઞાન આપે છે સનાતન યર્મનાં થાય એવું આહ્રાન કરે છે. શિક્ષમ સાથે ધર્મ 
પ્રયારક પરિવાર ગોસ્વામી સમાજમાં જનમ થળે તો શ્રેસ પરિશઞામ મળે એવું માને છે. 
મલ્યો છે તો કણ તો ચૂકવવું પડશેને . એમ આગામી વર્ષમાં ખૂબ બષા પાન છે, જેમાં 
બેનશ્રી જણાવે છે. અઢાર પુરાણનું જ્ઞાન ક”્યત્વે નવી પેઢીને ધર્મનુ જ્ઞાન આપવું. 
ધરેક સમાજનાં બાળકોને મળે એ માટે પિતાજીનું સપનું હતું કે દીકરી 
પ્રયત્નશીલ છે. કથા કરીને યન એકઠું કરવા શિક્ષિકા બને. આજે માધુરીબેન યર્મનાં 
નહીં પણ નવી પેઢીને ધર્મનું મન આપવા શિક્રિકા બનીને હિંદુઓને થર્મનાં પાઠ 


કથા કરે છે ભણાવી રહયાં છે..! 
માતા સરોજબેને જેમ બાળકી જયો. 
માઘુરીને પાર્થિવ શિવવિંગ આપ્યું હતું, એમ -સમૈશ ગોસ્વામી “સારથિ” 


માતા બનેલાં માઘુરીબેન પણ એમનાં 


લોકસાહિત્ય એટલે... 
જેમાં ગામડું નોલે અને શહેર સાંભળે, 
જેમાં ભોળપણ નોલે અને બ્રુજ્ધિ સાંભળે... 


“રનગ સરક્યુલર" રશેષાક : :20૦૪%૫૦ડ૫, 


શ્રી અખિલ કચ્છ દશનામ ગોસ્વામી સમાજનાં 
મહિલા મંડળના પ્રમુખ 


ગોરવામી દક્ષાબેન હિતેશપુરી ઉમેદપુરી 


(નખત્રાણા, કચ્છ), 


થા તેવી સર્યમૂતેછુ શહ્તિ-રૂવેળ સંરિયિતા। નમરતરયે નમસ્તે તમરતરવે નમો તમઃ॥ 
જેદવી તમામ જીવોમાં શક્તિ સ્વરૂપે બિરાજમાન, 
તૈદેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારવાર નમસ્કાર. 


સી શક્તિને પૂજવાની રીત સનાતન સંગઠનમાં મહિલા મંડળમાં સ્રીશક્તિઓ, 
ર્મમાં આદિ કાળથી યાલી ખાવી છે. શક્તિ સુપેરે સંયાલન કરે છે. ખાવાં જ એક, 
વગર સંસાર અધૂરો છે. જે સમાજમાં સ્રીને સ્ત્રીશક્તિ એટલે શ્રી ખખિવ કચ્છ દશનામ 


પ્રાયાન્ય મળે છે એ સમાજ સર્વાગી વિકાસ ગોસ્વામી સમાજનાં અડાભીડ મહિલા 
કરે છે. આપણાં શ્રી દશનામ ગોસ્વામી પ્રમુખ દ્ાબેન.આવો મળીએ બેનક્રીને.... 
સમાજમાં શક્તિનું અનેરું મહત્વ અને સ્થાન કરછનાં પાટનગર ભુજ મધ્યે શ્રી દશનામ 


છે ગુજરાત દશનામ ગોસ્વામી સમાજમાં ઝ્‌રવામી સમાજવાડીનાં જમીન ઘતા શ્રી 
અનેક સૌરત્નો છે. દરેક તાલુકાઓમાં, 


દમન સરક્યુલર" ઉષા - 12૦૯૫ 


ધ્વરગિરિ જીવણગિરિ (માતૃશ્રી લક્મીબાઇ રામપુરી બાપુ ફક્કડ ગિરનારી થઈ ગયા. 
બાપુ આઠ વર્ષની નાની ઉંમરે ફક્કડ થઈ યારરસો વર્ષ પહેલાં થઈ ગયેલા રામપુરી 
ગયા હતા બીજા એક અવધૂત ઓલિયા બાપુએ 1650માં જીવતાં સમાધિ લીધી. 
મહાપુરુષ થઈ ગયા, વિચિત્રગિરિ બાપુનાં આજે પણ હાજરા હજૂર પરચા છે. 
સાનિષ્યમાં જીવનભર હરનું ભજન કર્યું. હિતેશપુરી બાપુ પુજા કરે છે. મહા સુદ 
ભક્તો દ્વારા જે કંઈ પણ મળે એને બાળકો, તરીજનાં દિવસે ભંડારો ભરાય છે. રામાપીર, 
ગરીબોને દાન કરી દેતા, સારા મૂર્તિકાર શીતળા માતા, ખાયુમાં કલ્યાણેશ્રર 
કતા. જમીનનો વિવાદ ચાવતો હતો. 20વર્ષ પ્રકાદેવની, ગોગા મહારાજની પૂજા કરે. 
૧ડત આદરી અને છેવટે ફેંસવો પોતાની દરમાં ૧૫૩ વર્ષ જૂની આશાપુરા માતાજીની 
તરફેણમાં થયો. જમીન સમાજને શિવ સ્થાપના છે. આવા માર્મિક વાતાવરણમાં 
અર્પણ કરી દીધી. ખસી વર્ષની ઉંમરે તારીખ દક્ષાબેન સમય મળતાં જ સેવા પરમ 
ક-ક-1993નાં રોજ કેલાશવાસ થયા. આવા બજાવતાં રહૈ. આસપાસની મહિવાઓ 
પરિવારમાંથી આવતા દ્ક્ષાબેનનો જન્મ મળીને કિર્તન, ગરબા, કરે. અમૂલ્ય સમય 
પદર ગામે 21-16-83નાં રોજ ઈશ્વરગિરિ જગતની કૂથલી કરવામાં વ્યતિત કરવા 
અનુપગિરિ ગોસ્વામી - નર્મદાબેનનાં ઘેર કરતાં પ્રભુ ભજનમાં ખને સમાજ સેવામાં 
થયો. બે ભાઇ, બહેન, ઇશ્વરગિરિ બાપુ વિતાવે. થીધે થીમે સેવાનો વ્યાપ વધ્યો. 
કંડલા પોર્ટમાં જોબ કરતાર્મનાં નેજા કેઠળ રોરીથી મહોલ્લા સુધી અને ત્યારબાદ આખા 
જીવવા વાળો મષ્યમ વર્ગીય પરિવાર. શહેરમાં પ્રખ્યાત થયાં કંઈ પણ કામ હોય, 
નાનપણથી જ ખાગેવાનીનાં ગુણ. નવ બેનશ્રીને કૉલ આવે. પુરીબાપુ સરળ 
યોરણ ભણ્યા. આગળ ભહવું હતું પણ માં સ્વભાવનાં, ખેટલે બધી મદદ કરે. નખત્રાણા 
નર્મદાબાઇ બીમાર થયાં એટલે જનેતાની પ્રહિલા મંડળ, જે નિષ્ક્રિય પડ્યું હતું, એને 
સેવા કરવા માટે શિક્ષણને પડતું મૂકયું ભાઇ સજીવ કરીને નવેસરથી એકડો ઘુંટયો. શહેર, 
મર્મેનદ્રગિરિ કાલે આદિપુર રહે છે અને ભરની સ્રીઓને કંઈ પણ હેલ્પ જોઈએ તો 
કંડલામાં જોબ કરે છે, દક્ષાબેન ઉંમર લાયક બનતું બધું જ કરી છૂટે. ખાથી સર્વાનુમતે 
થતાં સમાજનાં નખત્રાણાનાં સન્માનનીય પ્રમુખનો તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો. થોડાં 
પરિવાર ઉમેદપુરીબાપુનાં પુત્ર ક્તિશપુરી તાચાળ અને સ્પષ્ટ વક્તા એટલે લોકપ્રિય 
સાથે પરિણય સૂત્રમાં બંયાયા. તારીખ ર5- થયાં નખત્રાણા તાવુકાનાં મહિલા મંડળનાં 
3:૨૦૦.! એજ ધિવસે ભયાનક ભૂકંપ ઉપપ્રમુખની જવાબદારી પણ સ્વીકારી, 
આવ્યો હતો. થર્મનું કામ, કે સામજિક, કંઇ પણ કાર્ય હોય, 

ફક્કડ ગિરનારી પેવગિરિ બાપુનાં ધક્ષાબેન અચૂક હાજર થાય. શિવસત્રીમાં 
પરિવારમાં જનમ થયો અને ફક્કડ ગિરનારી ભવ્ય શોભાયાત્રામાં સહયોગ ખાપે, ત્યારે 
સામપુરી બાપુનાં પરિવારમાં લગ્ન થયાં. કેવો નવલાં નજરાણા માટે મંડળની બધી જ 
સુંધર સુયોગ. બંને મહાપુસ્ષોનાં નામ સ્રીઓ એકજ સરખાં કપડાં પહેરે, જેથી 


જુવો, રામ - દેવ. એક્તા વષે. યુનિટીનો ભાવ જાગે. દકાબેનનું 


નામ ગુંજવા લાગ્યું એથી ભાજપા દ્વારા 
મહિલા મોરથાનાં ઉપપ્રમુખ તરીકે વરણી 
થઈ, ચૂંટશી પણ લડ્યા. ખેક સમયે 
વિરોધીઓ પણ કહેતા હતા કે દક્ષાબેન 
આરામથી જીતી જશે. એમનાં પ્રચારમાં 
મેદની ઉમટી પડતી. પણ મૂળ રાજકારણનો 
જીવ નહીં એટલૈ પોતાની વોકપ્રિયતાને 
વટાવતાં આવડ્યું નકી હા, આગામી 
વર્ષોમાં પોતાનાં એકનાં એક પુત્ર 
નિખિલપુરીને રાજકારણમાં ઉતારવા માંગે 
છે. ખેટલા માટે કે ગોસ્વામી સમાજનું, 
રાજનીતિમાં પ્રતિનિધિત્વ હોવું જોઈએ. 
હાર-જીત બીજી બાબત છે. પણ વડવું મોટી 
વાત છે. કોઠાસૂઝ એવી કે નખત્રાણા મહિવા 
મંડળ પાસે કંડમાં ગણીને અંકે રૂપિયા ૪૦ 
પણ કથા કરવી હતી. હવે? ખાવું બીડું કોણ, 
ઝડપે? સૌની નજર પ્રમુખશ્રી પર ઠરી, અને. 
દક્ષાબેન વાગી ગયાં આયોજનમાં. કથાકાર, 
કિરેન પંચાલને મફત કથા માટે તૈયાર કર્યા 
મંડપ, જમણવાર... બધું જ ગોઠવાઈ ગયું 
ચાર લાખમાં પણ કથા ન થાય, અને 
બહેનશ્રીએ ચાલીસ રૂપિયામાં સફળ કથા 
કરી બતાવી. આવાં જિદ્દી અને કર્મઠ. 
કોરોના કાળમાં કેલાશયામમાં લટાર 
મારતાં ધ્યાન ગયું કે પશુ પક્ષીઓ માટે 
વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. એટલે ચબુતરો અને 
અવાડો બંધાવ્યો પશુ પક્ષીઓ પ્રતો ખૂબ 
લાગણી. ઘરમાં પોપટ પાળે અને રામ રામ 
બોલતાં શીખવાડે, પોપટને પણ ધરનો સભ્ય 
જ માને. અનેક વિય પ્રવૃતિઓ સતત કરતાં 
રહે છે. દરમિયાન, અખિ કચ્છ દશનામ 
ગોસ્વામી સમાજનાં પ્રમુખપદે વરણી 
કરવામાં આવી. ખાથી સમાજ સેવાનો 


સરાુલર" રવપાક - ૯:૦૦ 


વ્યાપ વષયો એટલે હવે સમગ્ર કચ્છની 
દશનામી મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે 
સમાજને યથાશક્તિ મધ્દ કરે છે સમાજનાં 
જરૂરિયાતમંદ લોકોને મેડિકલ સહાય માટે 
જોગવાઇ ઉભી કરવામાં આવે એ માટે 
પ્રયત્નશીલ છે. સગાઈ કેનદ્ર ખોલવા માટે 
કટિબદ્ધ છે. સમાજમાં હાલૈ સગાઈ ખેક 
વિકટ વાત બની ગઇ છે ત્યારે પ્રમુખશ્રી 
માથ્થમ બનવા માંગે છે. ખાસ તો સમાજમાં 
છૂટાછેડાનાં વષતા જતા કિસ્સાઓ લાવ 
બતી સમાન છે. ત્યારે તેઓ આ બાબતે 


નજ સરબત 
જ્યાં પણ જાણ થાય કે આ કપલ વચ્ચે છે, પણ મૂળિયાં ભૂલાય નહીં એની હાકલ કરે 
વૈવાહીક મતભેદ ચાલે છે, એટલે કૉલ કરીને છે. સમાજ માટે બિઝનેસ ઝૂપનો આઇડિયા 
કે રૂબરૂ મળીને બંનેને સમજાવીને તૂટતાં પર કામ કરે છે સમાજનો પૈસો સમાજમાં જ 
ઘરને બચાવી વૈ છે સમાજની ત્યક્તા રહે એ માટે જાગૃતિ લાવવા પ્રયાસ કરી રહયાં 
દીકરીઓની વહારે પહોંચી જાય છે. કોઈ છે. 
દશનામ સમાજને આંગળી મીંષી જાય તો સનાતન ધર્મમાં એકતા ઘાવવા માટે 
સિંહણ જેવું વિકરાળ સ્વરૂપ પણ ધારણ [સ તો બેન-દીકરીઓને જગાડે છે. 
કરીવેછે. દીકરીઓ ખોટા માર્ગ ફસાઈને માં-બાપ 
ધર્મ રક્ષક સમાજમાં અવતાર મળ્યો છે, તેમજ સમાજને નીચાજોણું ન કરાવે એ માટે 
એનું ત્રણ ચૂકવવા ખડે પગે હાજર રહે છે. સતત પ્રથત્નશીવ રહે છે. શ્રી 
ભક્તિ ભાવવાળાં છે એટલે જાળા પણ કરે હિંતેશપુરીબાપુ પણ દક્ષાબેનને પ્રોત્સાહિત 
છે. કોઇને વીંછી કરડ્યો હોય કે ભખિયો કરે છે. રાજકારણ કે ઈતર કંઇ પણ, સમાજ 
પડ્યો હોય કે પગ મરડાઈ ગયો હોય, કાર્યને પ્રથમ મહત્વ આપે છે 
શુવાવડી સીઓ પણ એમની પાસે આવેઃ. નીય છે ડે આપણાં શ્રી અખિલ કચ્છ 
તાકમાં જત જણાવવાનું કે ધવાઓ તો દશનામ ગોસ્વામી સમાજનાં પ્રમુખ શ્રી 
ખાજે આવી હજી વીસ ત્રીસ વર્ષ પહેલાં અ/તગિરિ પ્રેમગિરિ ગોસ્વામી બાપુ પણ 


ખામજ ઇલાજ થતા. કહા મોટી વાત છે. પૂધ્ધરનાં છે અને મહિલા મંડળનાં પ્રમુખશ્રી 

મશકતિથી ભગવાન શરમવું પુઃઃક દરા તેન પણ પરનાં છ! 

વિમાન ઊડતું તો નાના મોટા ધ કેમ ન 

મટે? એટલે એક્જ માટીમાં ઉછરીને મોટા 
થયેલા બે સમાજ રત્નો આજે સમાજને 

પ્રગતિનાં પંથે ૧ઇ જઈ રહ્યા છે. 


દરેક સમાજની મહિલાઓને સાથે લઇને 
ચાહે છે. નખત્રાણા દશનામ ગોસ્વામી 
સમાજનાં મહિવા મંડળનાં ઉપપ્રમુખ પદે ઓમ નમો નારાયણ. 

પણ સેવા બજાવે છે. બીજી અનેક - રમેશ ગોસ્વામી "સારથિ" 
સંસ્થાઓમાં આપે છે. શિક્ષણનાં હિમાયતી 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી સમાજનું ગૌરવ 
સમાજનો કળાયેલ ““મોરલો'*' 


ગોસ્વામી શૈલેષપુરી હરદેવપુરી 
(કુણઘેર, પાટણ) 

એક નાનકડો બાળક કુણઘેર ગામનાં પાટણ જિલ્લામાં આવેકા કુણઘેર 
સિમાડામાં કયાંય પણ મોરલો જુવે એટલે ગામનાં હરદેવપુરી ગોસ્વામી બાપુ 
ખાશ્ચર્યથી જોઈ રહે, વિધાતાએ ખેવો ખેલ શણઘાર માંનું ધર્મ પ્રેમી ખોરડું. મહાદેવની, 
કર્યો કે મોરલાનો ચાહક એ બાળક મોટો પૂજા કરે, ગાયો રાખે, ખભે ભગવી શાલ 
થઇને મોરલા તરીકે ઓળખાય છે... એમની મૂળભૂત ઓળખ, હરનું ભજન કરે. 

૯ 


મનજ સરશ્યુજર" 


મૂળ ગામ વામૈયા. અને ફૂણધેર ગામમાં શૈલેપપુરી રાતો રાત સ્ટાર બની ગયા, એવો 
તારીખ 29-7-1962નાં રોજ શૈવેષનો જન્મ, કેઝ વધ્યો કે ધણાં ફેન ખાવીને કહેતાં કે, 
ત્રણ દીકરી, એક દીકરો, ગામડાંની માટીમાં તમાટેં ગીત સંભળાવીને અમારાં 
ઉછરીને મોટા થયેવા યુવાને સપનું જોયું, છોકરાંઓને ઊંઘાડીએ છીએ. એ જમાનામાં 
એક્ટર બનવું છે.! આ સંભવ નહોતું. પણ સૌશિયવ મીડિયાનો જન્મ નહોતો થયો. 
હાર માને ખે બીજા પ્રાથમિક શિક્ષણ રિયલ સફળતા. 
ગામમાં મેળવ્યું આગળનો અભ્યાસ તકો ઘેર આવતા ફોટા પડાવવા. 
એફવાય. પાટણમાં કર્યુ. દરમિયાન, વિકટ રસતામાં ચાલતા જતા હોય અને લોકો, 
પરિસ્થિતિ એટલે ભણવાની સાથે ગળખી જતા, પેલ્લો મોરલો જાય! આ 
ખેસટીડી, પીસીઓમાં નોકરી પણ કરે. તામ એટલું પ્રયવિત બની ગયું કે તેમણે 
પગારત્રણસો રૂપિયા_( શ્રોતાનું ઉપનામ જ મોરો 
અભ્યાસ પૂરો કર્યો સખી દીયું. અહીંથી 
સરકારી નોકરી પાછળ, કરકિરદાનાં શ્રી ગણેશ 


ભાગવા કરતાં પોતાનાં થયાં. આજે તો ગુજરાતી 
(ન ફ્રિહમ જગતમાં નામચીન 
9 


સપનાં પાછળ ભાગવાનું હૂક * 
નક્કી કર્યું કેબલ 
ઓપરેટરનું કામ શરૂ ઘરમિયાન થરા 


કર્યું સારી એવી સફળતા ન 
મળી. આ ક્ષેત્ર પણ ફિલ્મ કુ. - જરરી 
જગતનો જ એક ભાગ છે ગોસ્વામી બાપુનાં દીકરી 
એવું ફલિત થયું. મોડેલિંગ અરુણાબેન ગોસ્વામી 
જન્‍મ સાથે અઢાર વર્ષની ઉંમરે 
ક પરિણય સૂત્રમાં બંયાયા. 
મળ્યું મોરલો. સંધર્ષ કરવામાં 
કુણધેરનાં વગડામાં ખસ્ણાબેન અડીખમ 
મોરલો જોઇને કરખાઈ બનીને ઊભાં રહયાં 
જતો એ બાળક જુવાન આજે આ દંપતિને બે 
બની ગયો હતો અને સંતાન છે યાના અને 
ખકકોર્સ મોરવો નામ ક્નિ. 
ગુજરાતી કભ જગતમાં 
પહેલા જ આલ્બમમાં ધીમે પગલે આગળ વધી 
જબ્બર સફળતા મળી. સ્રા છે. 201માં 


મનજ સર્વર" 


પોતાનો સ્ટુડિયો સ્થાપ્યોનામ એજ, મોરલો. 
ખાજે ખાં મોરલો સ્ટુડિયો ધ્વિસ-રાત 
યમધમતો રહે છે. આલ્બમો, ડબિંગ એડ 
એજન્સીઓના જોબ. અનેક પ્રકારનાં કાર્યો 
થતાં રહૈ છે. અનેક ફિલ્મો અને આલ્બમસ્‌ 
માં ખલિનયનાં અજવાળાં પાર્થયા 
ગરીબની દીકરી સાસરિયામાં ઠીકરી, 
મોરલો, નકીં રે છૂટે સાથ, નહીં રે ભૂલાય. 
સાહ્ાબા તારી પ્રિત, સાહ્બાનાં દેશમાં. 
ધાયવ તારી પ્રિત, યુડેલમાંનો યમત્કાર, 
કુમિયાંની બેવી માં જડ યુડેલમાંનો 
મોરલો.. અનેક ફિલ્મો અને આલ્ભમોમાં 
કામ કર્યું. કિતિનકુમાર સાથે પણ કામ કર્યુ, 
નાના ભાઈની ભૂમિકા ભજવી. કિતેનફુમાર 
ખેમને નાનો ભાઈ જ માને છે. જ્યાં જ્યા 
જરૂર પડે ત્યાં સલાઠ, સૂચન, સાથ આપતા 
રહે છે. હિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નાના-મોટા દરેક 


કલાકાર, કસબીઓ, ગીતકારો, ગાયકો, 
વાદ્કો, સંગીતકારો, ડાયરેકટરો, પ્રોફયુસરો, 
સાથે ધોરોબો ધરાવે છે. એમનાં સ્ટુક્યો -. 
કંપની દ્વારા એવોડ્્સ સન્માન સમારોક 
યોજાતા રહે છે. ગુજરાતનાં ૧૩૫ જેટવા 
કલાકારોને સન્માનિત કર્યાડતા, ટહુક્યા 
મોરવા રાણકીવાવે, ગૌરવ પુરસ્કાર, 
આપીને અને હિતુ કનોડીયા, નરેશ, 
કનોય્યા, જીતુભાઇ વાધાણી, શંકરભાઇ 
ચૌષરી, બળવંતસિંહ રાજપુત જેવા અનેક, 
દિ્ગજો હાજર રહ્યા હતા. 


વડાપ્રથાન શ્રી નરેનદ્ર મોદી સાહેબે પણ 
નોં વઇને ખાસ સન્માન કર્યુ હતું. સમગ્ર 
ગુજરાતી ગૌરવ એવા શ્રી શૈવૈષપુરી 
બીજેપીનાં સાંસ્કૃતિક સેલમાં સહકન્વીનર 
(ાટણ જિલ્લા તરીકે પણ સેવા બજાવે છે. 
ઉપરાંત અન્ય સામાજિક. ધાર્મિક, શૈક્ષણિક, 
સંસ્થાનોમાં પ્રતક્ષ-અપ્રતક્ષ રીતે જોડાઇને, 
સૈવા બજાવે છે. 

સમાજનાં શ્રેસ પ્રદાન કરનારા યુવક- 
યુવતીખોને ગૌરવ વોર્ડ એનાયત કરે છે. 
તાજેતરમાં તારીખ ર૮ જુવાઇનાં રોજ 
પાટણમાં એક ભવ્ય એવોર્સ સન્માન 
સમારોક યોજાયો હતો). સ્ટાર એવોર્ફ્સ 
સન્માન સમારોફ યોજે છે. પોતાનાં પ્વેટફોર્મ 
પરથી સમાજનાં લોકોને મઠત્વ આપે છે. 
આંગળી પકડવામાં માને છે, ટાંટિયા 
ખેંચવામાં નહીં. 

દશનામ ગોસ્વામી સમાજની અનેકવિય 
પ્રવૃતિખોમાં સહભાગી બને છે. સમાજ માટે 
શિક્ષણ, આરોગ્ય, ધાર્મિક સમારોહ, સમૂક 
લગ્નોત્સવ સહિત અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં 


દશન સરવર" ઉપા - 320૦-૦૫. 


યોગદાન આપે છે. સફળતા મધ્યા છતાં, હિરોઇન આનંધી ત્રિપાઠી આ નરણે ગુજરાતી 
સમાજ, વતન ધર્મ પ્રોનું કણ ભૂલ્યા નથી. કલાકારો સાથે નજીકથી જોડાયેલા છે. 
છવેન્ટનાં રાજ્ય ભરમાં કાર્યક્રમો કરતા રહે આગામી સમયમાં સમાજ માટે કાર્યક્રમ 
છે મોરલો મ્યુઝિકલ ગ્રૂપ દ્રારા કાર્યક્રમો પેશ કરવાની નેમ યરાવે છે, એક ક્વોટ એમનું 
કરે છે. જેમાં પાર્ટી દ્રારા ફરમાઈશથી રળિયામણું લાગયું "કું જ મારો સૌથી મોટો 
કલાકારોને ઉપસ્થિત કરાવે છે, એમનાં યાહક છું." 
ગુઉક્લ ગ્રૂપમાં અનેક મોટા સ્ટારે કલાકારો લેખકો, દિગ્દર્શકો, સંગીતકારો 
જોડાયેલા છે. દશનામ ગોસ્વામી સમાજને દન હોય છે લીધી વગની છોડે નહીં, 
જત જણાવવાનું કે, આપના કાર્ચફમોમાં 
“મોરલા” ગ્રૂપને જરૂરથી બોલાવશોજી. અનેક એવોડ્સં સન્માન મેળવનાર શ્રી 
દશનામ ગોસ્વામી સમાજનાં ગૌરવ એવા 
સ્ટુડિયો દ્વારા અનેક મોટા કલાકારોને કી હીલેષપુરી ગોસ્વામી ઉડ મોરલો" ને 
શોન્ય કર્યા છે. આગામી સમયમાં ધણું નવલું પમાણ જાખો તો જરૂર મળજો. મળવા જેવા 
નજરાણું પેશ કરશે. દયાન 
ગોસ્વામી હોવાનો મને ગર્વ છે એમ મ 
કહેતાં શેલેપપુરી સાહેબ સમાજને એક થવા ઈ નમો નારાયણ. 
વિનંતી - આગ્રહ કરે છે. અનેક સિસ્યિલોમાં -એશગોસ્વામી"સારવિ* 
પણ ભૂમિકાઓ ભજવી છે. ફેવરિટ હિરો 


હિતુ કનોડીયા, કિતેનફકુમાર, ફેવસ્ટિ ક 


સમસ્ત દશનામ ગોસ્વામી સમાજને ઉતરોત્તર પ્રગતિની 
**.હાર્ઈિક શુભકામનાઓ... 


લાખોન- દળના 


સરક્યુવર 
વાયક મિત્રો પિક ગુજરાતી મેગેઝિન 


અને વિદેશમાં 
એક શૂભક તરફથી. 


'દશનજ સરવર" ઉમષમાક : 120૦₹:ા૯સ૫ 


સમાજ સેવા 


શ્રી અંજાર દશનામ ગોસ્વામી સમાજના પ્રમુખશ્રી 


ગોસ્વામી ત્રંબકપુરી અમરપુરી 


(રમવાવ - અંજાર) 


શ્રી અખિવ કચ્છ દશનામ ગોસ્વામી નિવાસી શ્રી તુલસીગિરિ વીરગિરિનાં સુપુત્ર 
સમાજનાં મહામંત્રી અને શ્રી અંજાર દશનામ શ્રી મંજુલાબેન સાથે સન 1981માં 
ગોસ્વામી સમાજના પ્રમુખ તરીકે ફરજ લગ્નગ્રંથોથી જોડાયા સંતાનમાં બે પુત્ર અને. 
બજાવતા નિવૃત્ત વિસ્તરણ અવિકારી બે પુત્રી સાથે ખકદમ સુખી પરિવાર છે. 
મગજ ૧૯૮૧માં તલાટી તરીકે નોકરી મળી. 
મૂળ ગામ રાપર તાલુકાનાં રામવાવનાં ત્યારબાદ તલાટી તરીકે સુવઈ, 
શિક્ષકશ્રી અમરપુરી બાપુ (માસ્તર સાહેબ), નગાવવાડીયા, સતાપર, મોડવદર, અંજાર, 
કલાવંતી બાઈનાં ખોરડે તારીખ ૧ર-૭- શીણાય ગામે ફરજ બજાવી. સર્કલ ઓફિસર 
શ૯૬રનાં રોજ જન્મ થયો. તરીકે પ્રમોશન મળ્યા બાદ માંડવી અને 
જ સહિત ખવગ-અલગ સૂલોમાં બજાર તાલુકામાં ફરજ બજાવી અને તે 
અશ્યસ કરીને દશમું ઘોરણ પાસ કયું દરમિયાન તાદુકા વિકાસ અધિકારીની પણ 
આગળ ભણવું હતું પણ સંજોગો અનુકૂળ જ બજાવી. સન 2020માં "માનભેર" 
નહોતા તેથી વાગત ભણી ન શક્યા નિવૃત્ત લીધી. “માનભેર" ખાસ એટલે લખવુ 
ણ પડયું કે ્ંબકપુરી બાપુએ સરકારી નોકરી 
મુળ ભચાઉ તાલુકાનાં ગામ લાકડીયા દ૪મયાન ખંતથી નિસપૂર્વક ફરજ બજાવેલ. 


દમન સરક્યુલર" ઉષા - 9૯ 


આથી નિવૃતી સમયે ખાસ નોંય કઈને સમાજવાડી બનાવવા કટિંબદ છે. 


તાલુકા પંચાયત, અંજારએ ઠરાવ કરીને 
અભિનંદન આપ્યા જે વિશેષ નોંધનીય અને 
ગૌરવનિય છે. 


દરમિયાન ,સમાજ પ્રત્યે અનેરો 
અનુરાગ એટલે સન ૧૯૯૯માં અંજાર, 
દશનામ ગોસ્વામી સમાજનાં મંત્રી તરીકે, 
સેવા બજાવવાથી સામાજીક સેવાની 
શરૂઆત કરી અને અંજાર દશનામ 
ગોસ્વામી સમાજની સમાજવાડી નિર્માણમાં 
મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી, સાથે સાથે શ્રી 
અખિલ કચ્છ દશનામ ગોસ્વામી સમાજમાં 
ફબેર - ખજાનયી તરીકે સેવા આપી અને 
કાલે શ્રી અખિવ કચ્છ દશનામ ગોસ્વામી 
સમાજનાં મહામંત્રી તરીકે પણ ફરજ બજાવે 
છે 


અંજાર સમાજનાં વડીવો, ભાઇો, 
બહેનોએ સમાજના પ્રમુખનો પસંદગીનો 
કળશ સન - 2021માં ત્રબકપુરીભાઈ ઉપર 
કોળ્યો અને સમાજે મુકેલ વિશ્વાસને સાર્થક 
કરી સમાજ વિકાસનાં કાર્યો કરી સમાજને 
પ્રગતિનાં પંથે લઈ જઈ અંજાર દશનામ 
ગોસ્વામી સમાજનુ નામ સમગ્ર ગુજરાતમા 
રોશન કરી ગુંજતું કર્યું 

પુરી બાપુ અંજાર સમાજનાં દરેક, 
કાર્યમાં સહભાગી બને છે. એમનાં નેજા 
હેઠળ અનેક વિષ પ્રવૃતિઓ થતી હોય છે, 
અંજારમાં સમાજવાડી બનાવવામાં ચાવી 
સૂપ ભૂમિકા ભજવી, ઉપરાંત અન્ય એક 
વિશાળ નૂતન સમાજવાડી બનાવવામાં 
આવે એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે, 
આાગામી વર્ષોમાં અંજાટ સમાજની નૂતન 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી સમાજ, 
ખંજારનાં પ્રથમ સમૂઠલગ્ન પુરી બાપુની 
ખઆણેવાનીમાં ર૦ર૧માં શરુ થયેવ, જેમાં 
પંદર જોડલાંએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડયાં 
કતાં. ત્યારબાદ દર વર્ષે સમૂક કગ્નોત્સવ 
યોજાય છે ખને ખા સમૂક લગ્નોત્સવમાં જે 
ધૈક્રીઓનાં લગ્ન થયા હોય, તે નવદંપતીની 
લસ નોધણી લગ્નનાં બે કલાકમાં જ કરાવી, 
લગ્ન નોયણી સર્ટિફિકેટ લગ્ન સ્થળે જ 
ખાપવામાં ખાવે છે અને કુંવરબાઇનું મામેરૂ 
અને સાત ફેરા સમુહલગ્નની સહાય માટે 
તુરંત જ ઓનવાઇન અરજી કરી સહાય 
અપાવવામા આવે છે. 

શ્રી દશનામ ગોસ્વામી સમાજ - અંજાર 
ખાયોજિત સમુહ લગ્નમાં લગ્ન થયેલ હોય ખે 
તમામ નવદંપતીને વિશેષ આમંત્રણ અપાય 
છે. પ્રમુખ સાડેબ જાતે બયું ઘ્યાન રાખીને 
નાની નાની વાતોને મહત્વ આપે છે, 
સમાજની નિયાણી દીક્રીખોને ભેટ, 
દંપતિઓને બિલીપત્રનાં રોપા મપાય છે. દર 
વર્ષે નાણાંનો હિસાબ સાર્વજનિક કરવામાં 
આવે છે, જેથી દરેક વ્યક્તિ હિસાબ જાણી, 
શકે, એટલું જ નહીં પણ જમણવારમાં કેટલી, 
થાળી થઈ. કેટલા વાળી થાળી થઈ, શાલનો 
ખર્ચ કેટવો થયો, કઈ વસ્તુ ક્યા ભાવે 
ખરીદી... સહિતની તમામ વિગતો લગ્ન પછી 
તુરંત જ પારદર્શક રીતે આપવામાં આવે છે 

શ્રી દશનામ ગોસ્વામી સમાજ, અંજાર, 
દ્વારા ત્રંબકપુરી બાપુની ખાગેવાનીમાં 
સમાજનાં વડીલો માટે વડીવ વંદના યાત્રામા 
કરિદ્રારની યાત્રાનું આયોજન કરવામા આવે 


દમન સરવર" ઉમા - 9૯ 


છે જેમાં મોટી સંખ્યામાં વડીલો જોડાય છે પાડવામાં આવશે અને જ્યાં પરિવારનાં 
અને વડીલ વંદના યાત્રામા દરેક વડીલશ્રીની વડીલો મળીને સગપણ નકકી કરી શકે એવી 
ખાસ કાળજી વવામાં આવી હતીતેમણે વ્યવસ્થા તેમનાં હ્રારા ઉભી કરવામાં 
સૌની સાથે રહીને નાની નાની બાબતોનું આવશે. પૂજન સમિતી, એકતા મંડળ 
ષ્યાન રાખ્યું હતું. ઘણાં વડીલો ભાવવિભોર બનાવવામાં આવશે આં ઉપરાંત અનેક 
બની તેમને “બ્રવણકુમાર"નું ઉપનામ વિય પ્રવૃતિખો થતી રહે છે. પુરી બાપુની 
આપતા હતા, બે વખત આ યાત્રાનું નોંયનીય ખાસિયત એ છે કે સમાજની 
આયોજન કર્યું કારોબારીને સતત સાથે રાખી અને વિચાર 
તેઓના નેતૃત્વ તળે સમાજનો સર્વાગી વિમર્શ કરીને નિર્ણય કરે છે. 
વિકાસ થાય તેવી કંઈ કેટલીયે પ્રવૃતિખો નંબકબુરી ભાઈની પ્રમુખ તરીકેની ત્ર 
કરવામાં આવૈ છેજેમાં તેજસ્વી વર્ષની મુધ્ત પુર્ણ થતાં નવી વરણી માટે 
વિધાર્થીઓનું સરસ્વતી સન્માન, રાઠતદરે અંજાર દશનામ ગોસ્વામી સમાજની મીટીંગ 
નોટબુક વિતરણ, સ્નેહ મિલન સહિતનાં તા. 24/04/2024નાં મળી ત્યારે સમાજનાં 
કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ગુરૂ ઉપસ્થિત સૌ સભ્યશ્રીઓએ એકી અવાજે 
પૂર્શિમા, મહા શિવરાત્રીનાં ખાસ ધાર્મિક પ્રમુખ તરીકે ત્ંબકપુરીજીનું નામ જાહેર કરી 
પ્રસંગ ઉજવાય છે. જેમાં સમસ્ત અંજાર અને તેમની કામગિરિની કદર કરી જે બદલ 
દશનામ ગોસ્વામી સમાજ ઉમટી પડે છે શ્રી અંજાર દશનામ ગોસ્વામી સમાજ 
સમાજની દીકરીઓ માટે કુંવરબાઈનું યન્યવાઇને પાત્ર છે. 
માધેરના ફોર્મ ભરી આપી સરકારી સકાય તરડ સ્પષ્વક્તા, હાજર જવાબી, 
માટે સંપૂર્ણ સહકાર આપવામા આવે છે. _.ન1 મોટો સૌને માન આપનાર ખને 
સમાજની દીકરીઓનાં લગ્ન માટે બધી જ સપનો પૂરેપૂરો સદુપયોગ કરનાર, સાલસ 
મધ્દ કરવામાં આવે છે. કોરોનાની સ્તભાવ ધરાવતા પ્રમુખ ભાઇશ્રી તરંબકપુરી 
મહામારીમાં જેમનું ખવશાન થયેલ, તેમનાં સમાજ માટે રઈન્ક ઉપલબ્ય રહે છે અંજાર 
પરિવારને મળતી સહાયનાં ફોર્મ ભરવાનાં સહિત સમગ્ર અખિલ કચ્છમાં સમાજનાં 
કેમ્પનું આયોજન અંજારના તમામ સમાજ કોઇપણ કાર્યમાં તન, મન અને ધનથી 
માટે કરેવરેક્ષણિક સેમિનાર અને મેડિકલ સહભાગી બને છે તથા સમાજનાં બાળકો 
કેમ્પનું આયોજન કરેવસમાજ થર્મ અને ઝતગ્‌ અલગ ક્ષેત્રમાં આગળ વષે એ માટે 
ખાય્યાત્મ તરફ વળે. વ્યસન મુક્તિ સતત પ્રોત્સાહિત કરતા રહે છે 
કરિતીખો દૂર થાય, ખાંતરજ્ઞાતિ વસં 
જાકી વક સતપ આવા કર્મઠ સમાજ પ્રેમીને વંદન હો... 
આગામી દિવસોમાં સમાજનાં દીકરા - * એશ ગોસ્વામી “સારથિ” 
દીકરીઓની સગાઈ માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂં 


ભજનિક 


જનની જણ તો ભક્ત જણ, કાં દાતા કાં શૂર, 
નહીંતો રેજે વાંઝણી તારું મત ગુમાવીશ નૂર... 


'દશનજ સરવર" પમાં : 12003૯ 


સંતવાણી જામી હોય અને ગરવા 
ગુજરાતી મીઠી હલકે ભજન ગાતા હોય. 

ગંગા સતી પાનબાઈ. જેસલ તોરલ. 
દેશી ભજનો. 

ભજનો જ ગાવાં એવો અખંડ જ્યોતિ 
જેવો નિયમ. આવા નિયમો પાળનારા કવે 
આંગળીના વેઠે ગણાય ખોટલા જ છે. 

ભજનની દુનિયામાં ગુંજતું એક નામ 
એટલે શ્રી પરસોતમપુરી બાપુ ગોસ્વામી. 
અસલ સંતવાણીનાં ગાયકો ઝૂઝ છે, એમાંનું 
એક નામ, નારાયણ બાપુ કાનદાસ બાપુ, 
કક્મણ બાપુ અનંતની વાટે નીકળી ગયા છે 
પણ હજી થોડાં નામ ખેવાં છે, જેમણે ભજન 
ટકાવી રાખ્યું છે આવા જ ખેક ગરવા 
ગુજરાતી ભજનિક પુરીબાપુને આવો 
મળીએ.. 

અ્વભૂમિ દ્વારિકા જિલ્લાનું ચૂર નામનું 
નાનકડું ગામડું. 


શ્ર મોઠનપુરી જેરામપુરી ગોસ્વામી 
બાપુ મહાદેવની પૂજા કરે અને આસપાસમાં 
ભજનભાવ હોય ત્યાં ભજનની આઠલૈક 
બોલાવે. મીઠી હલકનાં દેશી ભજનો ગાય. 
ભગત બાપાની છાપ. પર્મ આય્યાત્મ અને 
ગોસ્વામીત્વ ટકાવી રાખે ખભે ભગવી 
શાલ. આવા યર્મ-વૈરાગી પરિવારમાં તારીખ 
૧-૭-૧૯૬૪માં માતુશ્રી દેવકુંવરબાની કુખે 
પૂત્રરત્નનો જન્મ.નામ અપાયું પરસોતમ. 

પિતાજી અવખનાં આરાધક એટલે 
નાનપણથી જ ભજનની યૂન લાગી સાત 
ધોરણ પાસ કર્યું દરમિયાન, ખાસપાસમાં 
ક્યાંય પણ વાયક આવે એટલે બાપ- 
દીકરાની ભાવિક જોડલી ભજન ગાવા જાય. 
બંને નામ પણ શગવાનનાં, 
મોહન,પરસોતમ.! 

ધર્મ પરંપરામાંથી આવે છે એટલે ભજન 
લાગી ગયું. નાનકડી ઊંમરે જુનાગઢમાં 
શિવરાત્રીનાં મેળામાં દુલા ભગતનાં 


'હાનાગ સરક્યુલર" ઉમે - 1200૫ 


દીકરી વનિતાબેનનાં લગ્ન કૈલાશગિરિ સાથે. 
ખને નાની દીકરી પાસ્ુથબેનનાં લગ્ન 
ધ્નિશગિરિ સાથે. કેવું મઝાનું બે સગી 
બહેનો અને બે સગા ભાઈઓ. બે 
દૌકરાઓનાં લગ્ન પણ થઇ ગયાં છે. 
ભરતપુરીનાં લગ્ન ચાયલાણાનાં 
ખાણંદગિરિનાં દીકરી વીશબેન સાથે અને 
દિવીપપુરીનાં લગ્ન ભીખુગિરિનાં દીકરી 
પૂજાબેન સાથે થયાં છે. સાંસારિક 
જવાબદારીઓ પૂરી કરીને બાપુ હવે યર્મ, 
ધ્યાનમાં વધુ સમય ગાળે છે બાપુ દાદા 
બન્યા, ભરતપુરીનાં સંતાનો જાનવી અને 
જગન્રાથપુરી નામ પુજ્ય મોરારી બાપુએ 
પાડયાં છે. 

ચૂર ગામમાં પ્રવેશીએ એટલે ગેટ આવે, 
ખેના પર નામ લખેલું છે; કૈલાશવાસી 
કસ્તુરબેન પરસોતમપુરી ગોસ્વામી. 
ઉતારાથી સ્ટેજ પ્રોગ્રામનાં શ્રી ગણેશ થયાં, એમનાં ઘરમાં ધર્મનું વાતાવરણ અને 
જે આજે 45 વર્ષથી અવિરત પણે યાવે છે. દેશી રીતની જીવન પદ્ધતિ. બાળકો મમ્મી, 
પપ્પા નહીં પણ માં - બાપુ બા - દાદાબાપુ 
બોલવાનો જ ખાગ્રહ સભ્યતાની આટલી 
ચીવટ રાખે. પુરીબાપુું મોસાળ શણોસરી 
ગામનાં સબુવનબાપુ પરિવાર, 


જામ કલ્યાણપર તાલુકાનાં ચાચવાણા 
ગામનાં યર્મગરેમી શ્રી કાનળગિરિ ભીમગિરિ 
ગોસ્વામીનાં દીકરી કસ્તુરબેન સાથે લગ્ન 
થયાં પણ હરિને કંઇક બીજું જ મંજૂર હતુ. 
બીમારીમાં કસતુર બેનવું અવસાન થયું ચારે ધીમે ધીમે પરસોતમપુરી બાપુ 
સંતાનો. પુરીબાપુને વૈરાગ્ય આવી ગયો. પ્રસિદ્ધિનાં સૌમાડા વટાવી ગયા. આજે તો 
સમથ જતાં પરિવાર જનો. મિત્રોની વિશ્વ વિખ્યાત ભજનિક છે ભવ્ય સફળતા 
સમજાવટથી બીજાં લગ્ન માટે વૈયાર થયા. મેળવી, પજ અભિમાનનો છાંટો પણ નહીં 
પોરબંધરનાં સમાજ શ્રમ દેવગિરિ બાપુનાં સાવસ સ્વભાવ નિર્મળ વ્યક્તિત્વ. આજેતો 
દીકરીપ્રજ્ઞાબેન સાથે સંસાર માંડ્યો” પરસોતમપુરી બાપુ ભજનનો પર્યાય બની 

બાપુને બે દીકર, બે દીક્રીઓનો ગથ છે, પણ એક સમય આાવ્યો કે ખન્ય 
પરિ સક ઓનો કલાકારો સસ્તી લોકપ્રિયતા મેળવવા ફાલતુ 
પોરબંદરના એક જ પરિવારમાં કર્યા મોટી ગીતો ગાવા લાગ્યા પણ પુરીબાપુએ 


» પોતાની રેકી ટેકી છોડી નહીં દેશી ભજનો 


'હાનાજ સરક્યુલર” હશે 1% 


કા અને એ પણ પોતાની શરતે. ગૌશાળામાં આપી દીધી. 
સૌથી મોંઘા કલાકારોમાં સ્થાન આવતું હોવા જટ ન 
છતાં ફરમાઈશી કિલ્મ ગીતો ગાય નહી. ત ને 


સનેડો, બેબીને બોર્નવિટા પીવડાવો, લાપ 
પ શાખ ઝોર મ છેલો 
નવાર તકમ અવતાર માથો છે તો કાણ ચૂકવવા સવ 


સુ ત મની ઇપ બજક સમ જવાડીના મુખ્ય દાતા છે. કેલાશવાસી 
ગઇ છે કે કોઈ હાઉ્તુ ફરમાઇશ કરે પણ મોનપુરીબામુની પર્યતિથિ પેન વદ 
નહીં ભજનની દુનિયાનાં અનેક શ્રેઝ આઆવીજન ક 9 અને એકક થે 
એવો્સ મળ્યા છે. અનેક સામાજિક, પનરાદિને ગો શાળામાં પીર 
રજક્યિ ધાર્મિક, શૈક્ષણિક સંસ્થાનો દ્વાર સ ક સક 
સન્માન કરાયું છે. ભજન ગાવાની સાથે સાથે પોતાની જન્મભૂમિ (ચૂરગામ) પ્રત્યે ત્ર 
ભજન જીવ્યા છે. હજી તુધી કાળું પેન્ટ પહે્ું યંકવતા રહે છે. અવાડો, યબૂતરો. ગૌશાળા. 
નથી. બીડી પીષી નથી. બીજાં કોઈ વ્યસન ગૉંમનો પ્રવેશ દ્વાર, _ સહિત ખનેકવિય 
કર્યા નથી. સી કલાકાર સાથે ગાયું પણ વિકાસ કાર્યો ચરમ કાર્યો કરયા છે. 
નથી. દશનામ ગોસ્વામી સમાજનાં સમૂક 
આવી તો અનેક રેકી ટેકી જીવનભર વગ્રોત્સવ હોય કે શિક્ષણ, આરોગ્ય હોય કે 
નિભાવી જાણો છે. ૧૫મી ઓગસ્ટ 26મી ધર્મ.. તેઓ સમાજ, વતન માટે હમેશાં ખડે 
જાન્યુઆરીનાં બાપુ ગમે ત્યાંથી ગામમાં પને ડાજર રહે છે 
હાજર થઇજાય ગામમાં નૂતન રામમંદિર બનાવ્યું, 
એમનાં વરદ હસતે જ ધ્વજ વંદન કાર્યક્રમ નાંગબાઇમાંનું મંદીર બનાવ્યું. આવાં તો 
થાય એવો ગ્રામજનોનો પ્રેમ ભર્યા આગ્રહ અનેક કાર્યો સતત કરતા રહે છે. ગુજરાતનાં 
જામ ખંભાળિયામાં સ્ટ્રાક્ષ મોબાઇવ મોટા મોટા સંતો, મહંતો સાથે ઘરોબો. 
શોપનાં ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે કથાકાર પૂ રમૈશ મોરારી બાપુ, રમેશ ઓઝા, ગિરિભાપુ, 
ખોઝા પધારેલ અને ત્યારે નવા સવા ગાયક ઈજ્ભારતીબાપુ, બુહ્રગિરિ બાપુ જીજ્ઞેશ 
કલાકાર કીર્તિદાન ગઢવીને સ્ટેજ આપ્યું, ધધ. રાજક્યિ પક્ષો હોય કે સામજિક 
શા પપ્પા સંગઠનો, ક્કિટરો હોય કે ફિલ્મવાઈનવાળા 
જ્રર્તિભાઇ આજે પણ બાપુનો ધન્યવાદ 2 - થકો. બધા સાથે નજીકનો સંબ 
માને છે કે મારી આંગળી પકડી. મહાન ડૅસ્શ્રી નાથાપુરીબાપુ.. પણ જ્યાં મળે 
કલાકારોની ખા જ ખાસિયત છે. નેકી કર, “યાંથી જ્ઞાન વઈ વેવાનું વ્યસન મુક્ત 
દરિયા મેંડાલ_! અભિયાન ચલાવે છે. 
આ ડાયરામાં થયેલી વાખોની ઘોર _ સંધાજને એક થવા હાકલ કરે છે તથા 


કડોઈ કંઈ સારી પ્રવૃત્ત કરે એને પ્રોત્સાહન 


પાનમ સરલ 


આપવા જણાવે છે. સમાજમાં શિક્ષણ પર 
કાર્ય થવું જોઈએ. ખાપણે ગુરૂ છીએ, તો 
ગુરુ બનીને જીવોએ. ચેલકા થઇને નહીં 
પવિત્રતા ભુલાઈ ગઈ છે, મૂળિયાં ખોવાઈ 
જાય એ પહેલાં જાતને ઓળખી લો અને ધર્મ 
પ્રહરીની ભૂમિકા ભજવી જાણો.. ખેવી 
હાકલ કરે છે 

સમગ્ર વિશ્વમાં ખાજે શ્રી પરસોતમપુરી 
બાપુ (પૂરીબાપુ।નાં ભજનનો જોટો જડ્વો 
મુશ્કેલ છે, આટવી સફળતા મેળવી, પણ 
પુરીબાપુ જમીન સાથે જોડાયેલા માણસ છે. 
સાવ નિરાભિમાની, વિનમ્ર સાલસ, 
ટેવીફોનિક મુલાકાતમાં બાપુ જીવનની એક, 
પછી એક વાતો સરળતાથી કહેતા રહ્યા. 
ખુલ્લી કિતાબ જેવું જીવન. જેનાં એક 
પડકારે લાખોની મેદની તાળીઓનાં 
ગડગડાટથી વયાવી વે એવા મીઠા ગળાનાં 
માવિક પુરીબાપુ માત્ર દશનામ ગોસ્વામી 
સમાજ જ નહીં, પણ સમગ્ર ગુજરાતનું ગૌરવ 
છે. મસ્ત ફકીરી ખોલિયા જેવું જીવન. રાગ 


સગિણીનાં બેતાજ બાદશાહ. ટીપ મારે તો. 
પડ્યો પડે એમની મીઠી હલકનાં ભજનો 
માણવાં એ જીવનનો અમૂલ્ય લ્હાવો છે. 

એક પુસ્તક લખીખે તોય ઓછું છે. જેમ 
સગ ભૈરવી, રાગ મલ્કાર.. એમ એક નવો. 
રગ સંતવાણી જગતમાં બાજે ગૂંજી રહયો 
છે રાગ પુરીબાપુ. 

પુરીબાપુ ટીપ મારે એટલે પાળિયાઓ 
પણકાં. હાં. કરતા બેઠા થઇ જાય. 
પુરીબાપુ : સ્વર-શૂરની સાધના.. પુસ્તક, 
વાનું આ લખનારને ખૂબ ગમશે. 

મૌજ માટે ભજન ગાવાનું શરૂ કર્યું હતું 
ખને આજે એ મૌજથી વિશ્વનાં ભજનિકો, 
મંત્રમુગ્ધ છે હા બાપુ હા, આપની મૌજ..! 

આવા ભજનિકને ઝાઝા કરીને ખોમ 
નમો નારાયણ. 
-સમેશ ગોસ્વામી "સારથિ" 


સમસ્ત દશનામ ગોસ્વામી સમાજને ઉતરોત્તર પ્રગતિની 
*હાર્ઈિક શુભકામનાઓ... 


રિ₹40#રરડ 
11 114214 
& 01૦વવતં 


દશનામ 


સરક્યુલર 


માસિક ગુજરાતી મેગેઝિન 


એક શુભેચક તરફથી. 


છઠ 
દશનામ 


સરક્યુલર 


માસિક ગુજરાતી ઈ-મેગેઝિન 


દર મહિને અંક પ્રાપ્ત કરવા માટે 


-ફજ 


ઝ વોટ્સએપ ગ્રુપ -”01૫૫ 
“4 ટેલિગ્રામચેનલ -00૫૫ 


ટ ગુગલ ડ્રાઇવ 821-016 


જાદાપદા તત 
પિ ગુજરતઓથ્યોસાથ બં.1016 


"બાન સરાુર" ઉમા . 1206816: 


સમસ્ત દશનામ ગોસ્વામી સમાજને પ્ર 


ઉતરોત્તર પ્રગતિની જ્ર્ષ્ 
*હાર્ટિક શુભકામનાઓ... ટેકે 


ડ્રાણાથ નળ 


100૨10 


08 
ડ શાન 9૦૦રજા ૧ -118249 63029 
₹* ર1૦ ૩0% પમાર0 ત (૪0101318૮૦ ઝ ઊ૫૩ત૫૬/૦૫/%#૩% 


